1 
હા, 
દે ટે... તીલાાંદ હાંકો 


તમારા પિતા અને તમારી માતાનું સન્માન કરો: તમારા દેવ યહોવા તમને જે દેશ આપે છે ત્યાં તમારા દિવસો 
લાંબા થાય. નિગંમન 20:12 


મારા પુત્ર, યહોવાની શિક્ષાને તુચ્છ ન ગણ. તેની સુધારણાથી કંટાળશો નહિ: જેમને યહોવા પ્રેમ કરે છે તે સુધારે 
છે; એક પિતા તરીકે પણ પુત્ર જેમનામાં તે આનંદ કરે છે. 
નીતિવચનો 3:11-12 


સોલોમનની કહેવતો. બુઇ્ઠિમાન પુત્ર પિતાને ખુશ કરે છે, પરંતુ મૂર્ખ પુત્ર તેની માતા માટે ભારે છે. નીતિવચનો 
10:1 


તમારા પિતાને સાંભળો કે જેમણે તમને જન્મ આપ્યો છે, અને જ્યારે તમારી માતા વૃઘ્ઠ થાય ત્યારે તેને ધિક્કારશો 
નહીં. 
નીતિવચનો 23:22 


બાળકો, પ્રભુમાં તમારા માતા-પિતાનું પાલન કરો: કારણ કે આ યોગ્ય છે. તમારા પિતા અને માતાનું સન્માન કરો; 
(જે વચન સાથેની પ્રથમ આજ્ઞા છે;) કે તે તમારું ભલું થાય અને તમે પૃથ્વી પર લાંબુ જીવો. એફેસી 6:1-3 


તમારા પિતાને તમારા પૂરા હૃદયથી માન આપો, અને તમારી માતાના દુ:ખને ભૂલશો નહીં. યાદ રાખો કે તમે 
તેમનામાંથી જન્મ્યા છો; અને તેઓએ તમારા માટે જે કર્યું છે તે તમે તેમને કેવી રીતે બદલો આપી શકો? 
સભાશિક્ષક 7:27-28 


સભાશિક્ષક 3:1-16 

1 હે બાળકો, તમારા પિતાને મારી વાત સાંભળો અને પછી કરો, જેથી તમે સુરક્ષિત રહે. 

2 કેમ કે પ્રભુએ પિતાને સંતાનો પર સન્‍માન આપ્યું છે, અને પુત્રો પર માતાની સત્તાને સમર્થન આપ્યું છે. 

3 જે તેના પિંતાનું સન્‍માન કરે છે તે તેના પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરે છે. 

4 અને જે તેની માતાનું સન્‍માન કરે છે તે ખજાનો જમાવનાર જેવો છે. 

5 જે પોતાના પિતાનું સન્‍માન કરે છે તેને પોતાના બાળકોનો આનંદ થશે; અને જ્યારે તે તેની પ્રાર્થના કરશે, ત્યારે 
તેને સાંભળવામાં આવશે. 

6 જે તેના પિંતાનું સન્‍માન કરે છે તે લાંબુ આયુષ્ય પામશે; અને જે ભગવાનને આજ્ઞાંકિત છે તે તેની માતાને 
આરામ આપશે. 

છ દ ડર રાખે છે તે તેના પિતાને માન આપશે, અને તેના માલિકોની જેમ તેના માતાપિતાની સેવા 
કરશે. 

8 તમારા પિતા અને માતા બંનેને શબ્દ અને કાર્યમાં માન આપો, જેથી તેઓ તરફથી તમારા પર આશીર્વાદ આવે. 
ન પિતાના આશીર્વાદથી બાળકોના ઘરની સ્થાપના થાય છે; પરંતુ માતાનો શ્રાપ પાયાને જડમૂળથી ઉખેડી નાખે 


10 તમારા પિતાના અપમાનમાં ગૌરવ ન કરો; કેમ કે તારા પિતાનું અપમાન તને ગૌરવ નથી. 

11 કારણ કે માણસનું ગૌરવ તેના પિતાના સન્માનથી છે; અને અપમાન માં એક માતા બાળકો માટે ઠપકો છે. 

12 મારા પુત્ર, તારા પિતાને તેની ઉમરમાં મદદ કર અને જ્યાં સુધી તે જીવે ત્યાં સુધી તેને દુઃખી ન કર. 

13 અને જો તેની સમજણ નિષ્ફળ જાય, તો તેની સાથે ધીરજ રાખો; અને જ્યારે તમે તમારી સંપૂર્ણ શક્તિમાં હોવ 
ત્યારે તેને ધિક્કારશો નહીં. 

14 કારણ કે તમારા પિતાની રાહતને ભૂલવામાં આવશે નહીં: અને પાપોને બધલે તે તમને મજબૂત કરવા માટે 
ઉમેરવામાં આવશે. 

15 તમારા દુ:ખના દિવસે તે યાદ કરવામાં આવશે; તમારા પાપો પણ ગરમ હવામાનમાં બરફની જેમ ઓગળી 


જશે. 
16 જે પોતાના પિતાનો ત્યાગ કરે છે તે નિંદા કરનાર જેવો છે; અને જે તેની માતાને ગુસ્સે કરે છે તે શાપિત છે: 
ભગવાનનો. 


